0 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


TAON NG 


50O Nor? 
14 


Ipinatatagos ang pambansa demokratikong 
panawagan ng sambayanang Pilipino sa lahat 


ng daluyan. Minamaksimisa ang makabagong 
teknolohiya gaya ng internet para abutin ang 
nakararaming inaaping mamamayan. 


Like, Share, Revolt 
ni Ka Khobar 
Pebrero 7, 2023 


Namulat ako sa social media 

Sa mga katagang 'racial profiling, “gender 
inequality” 

Mga diskursong banyaga 

Sa facebook, instagram at twitter 
Hanggang nag-post ng “tulungan niyo akong 
makauwi” 

Ang kapitbahay naming domestic helper 
#StopAsianHate 


Namulat ako sa pagpanaw ng aming inay 

Sa kakapusang-palad ng aming tatay 

Isang dekadang dugo 't pawis sa Middle East 
Ngunit dahil may krisis sa langis 

Sa trabaho, siya'y inalis 

Maging ang isang taon ko sa kolehiyo, 
Naging tatlong taong “Thank you for 
calling.” 

“Can | have your name, please?” 
#SahodiltaasPresyolbaba 


Namulat ako sa mga balitang 

“Patay na ang lolo mo. Binaril ng mga pulis.” 
Kabilang pala siya sa mga tinugis 

Sa giyera-kontra-drogang madungis 
Nagsimula akong magsalita 

Nanawagan ng hustisya 

Kahit tugon nila'y “NPA ka!” at “Komunista!” 
#JunkTerrorLaw 


Namulat ako sa bago kong nabatid 

na mga salitang 

Imperialism, Feudalism, Bureaucrat 
capitalism 

Ugat ng racism, colonialism, sexism 
Dala ng ahitasyon 

Itinigil ko ang pagiging corporate slave 
At nakipamuhay sa mga maralitang 
mawawasak ang tirahan 

Sa piket ng mga manggagawa na 'di 
nakikinabang 

Sa mga magsasakang inaagawan ng lupang 
pinaghirapan 

#IPBK Ibagsak 


At ngayong nakita ko na ang 
pangangailangan 

Gagap na kung bakit ang tunguhin ay sa 
kanayunan 

Namulat ako sa social media 

Pero nasa kongkretong kalagayan ang 
kasagutan 

Hindi mawawasak ng kahit anong hashtag o 
diskurso lamang 

Ang tanikala na sumusupil sa bawat 
paglaban 

#JoinTheNPA 


